WicipediA 


Daneg 


Iaith sydd yn perthyn i'r ieithoedd Germanaidd gogleddol 
yw Daneg (Daneg: Dansk:ii> ynganiad Daneg ). Fe'i 
siaredir gan rhyw 5.5 miliwn o bobl yn bennaf yn 
Nenmarc, ond hefyd gan ryw 50,000 o siaradwyr yn 
rhannau gogleddol Schleswig-Holstein yn yr Almaen. 
Mae hi'n iaith swyddogol a phwnc gorfodol mewn 
ysgolion yn yr Ynys Las ac Ynysoedd Faroe. Roedd 
Gwlad yr Iâ o dan goron Denmarc hyd 1944, ac fe'i 
siaredir yn helaeth yno fel ail iaith. 


Daneg (dansk) 

Siaredir 

yn: 

Denmarc, Ynysoedd Faroe, 

yr Ynys Las, yr Almaen 

(Schleswig-Holstein) 

Parth: 

Ewrop 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

5.5 miliwn 

Safle yn ôl 

103 

nifer 

siaradwyr: 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Germaneg 

Gogleddol 

Scandinafeg Ddwyreiniol 

Daneg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Denmarc, yr Undeb 
Ewropeaidd, yr Almaen (iaith 

leiafrifol) 

Rheolir 

Dansk Sprognaevn ("Pwyllgor 

gan: 

Daneg") 

Codau iaith 

ISO 639-1 

da 

ISO 639-2 

dan 

ISO 639-3 

dan 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 


Wicíadar Chwiliwch am Daneg 
yn Wiciadur. 


i 

i 

Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 

ndex.php?title=Daneg&action=edit). 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Daneg&oldid=8271766" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 21 Mai 2019, am 15:15. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
























































